Y GWENITH GWYH, 


S-ETä X 

FERCH 0 GEFMDFA. 


GAF WILLIAM HOPEIlsr, 

LLANGYNWYD. 


Myfi sydd fi\chgen ieuanc iFol, 

Yn caru’n ol fy íFansi, 

Mi yn bugeilio’r gwenith gwyn, 

Ag eraill yn ei fedi; 

O p’am na ddeui ar fy ol 

Rhyw ddydd ar ol eu gilydd ? 
Waith /rwy’n dy wel’d, y feìnir fach, 
Yn lanach lanach beunydd. 

Glanach ìanach wyt bob dydd, 

Neu fi sy a’m ffydd yn ffoîach, 

Er mwyn y Gwra wnaeth dy wedd 
Gwna im’ drugareddbellach; 


2 


O cwyd dy ben, gwel acw draw, 
Rho ì mi’th law, Gwen dirion, 
Walth yn dy fynwes bert ei thro 
Mae allwedd clo fy nghalon. 

Mi godais heddyw gyda’r wawr, 
Gan frysio’n fawr fy lludded, 

Fel cawn gusanu llun dy droed 
Fu ’rhyd y coed yn cerdded; 

O! cwyd fy mhen o’r galar maith 
A serchus iaith gwarineb, 

Waith mwy na’r byd i’r mab a’th gar 
Yw golwg ar dy wyneb. 

Tra fo dwr y mor yn hallt, 

A thra fo ’ngwaÌlt yn tyfu, 

A thra fo calon yn fy mron 
Mi fydda’n ffyddlon iti; 

OI dywed i mi’r gwir dan gel, 

A rho dan sel atebion, 

Pa un ai fi neu arall, Gwen, 

Sydd oreu gan dy galon. 

Tydi yw’r mab a garaf mwy, 

Ti roddaist glwy’n fy nwyfron, 
A’r serch tuag atat sy’n mawrhau 
0 fewn i giliau’r galon; 

Awn i Langynwyd gyda’r dydd 
£r proíi’m ffydd cadarna’, 

Cei roddi’r fodrwy’n sel o’th serch 
I’r ferch n Gefnudfa. 


dWEDDI HEREH lEUANC 


AE EI GWELY AKGEU, 



Bendithiaist goed y mensydd 
OV brigau hyd j gwraidd, 
Porthaist y pum mil gwerin 
A phum torth fara haidd; 
Yng^ Nghana Galilea 
Ti droist y dwr yn win, 

O Dduw, rho im’ ollyngdod 
O’m caeth bechodau blin. 

Ti gedwaist No’ rhag diluw, 

A chedwaist Lot rhag tan, 

Ti gedwaist yn y ífwrnes 
Y tri llanc ieuanc glan; 

Ti gedwaist Daniel hynod 
Ym mysg y llewod hen, 

Er cymmaint oedd eu newyn 
Ni ’gorodd un ei en. 

lacheist y claf or parlys, 

A’r wraig o’r dyfrlif gwa’d, 
Arweiniaist gynt yr Israel 
O’r Aipht i’r Ganaan wlad; 


4 


Á Phedr ar y dyfroedd 
Ti’i deliaist ef i’r lan, 

O Arglwydd, cofia finau, 

Nad wyf dîld eiddil gwan^ 

Maddeuaist i Mannnsse, ^ ^ 

Er cvminaint oedd ei faiy 
,ýr .hen’ Gorinthiaid dnon 
Gaent hefyd eu glanhau ; 
Achubaist un o’r îladron 
Wrth farw ar y bryn, 

Mae modd i'm golchi inau 
Mor lan a’r eira gwyn. 

Mi welaf fyrdd 0 frodyr 

’Nawr o‘u cadwynau’n rhydd, 
Rhai fuont yn yr anial 

Fel finau n wylo’n brudd; 

Ar fyr fe wawria’r boreu 
Caf fyned atynt hwy, 

A rhoi 'ffarwel drag’wyddol 


Ih' Babiloniaid mwy. 



ARGaAI’IWYD GAN D. TE03IAS, DOWLAIS. 


